ACA 


- Pe 





CAN ALARUS, 


Er Cof am y 


ID ID A. IM W A. E INT 


ARSWYDUS! 


A GYMERODD LE 
Dydd Sadwrn, Rhagfyr y 1af, 1860, 


YN RISCA, 


SWYDD FYNWY, 


cnoi NG 


Pryd y taniodd y Damp yn y modd 
mwyaf dychrynllyd. ac y _ collodd 
188 o Lowyr eu bywydau. 


Enwau y Lladdedigion a gafwyd :— 


George Skidmore. 
George Newport. 
William Davies. 
John Jones. 
Daniel Rees. 
William Bramble. 
James Hammond. 
John Williams. 
John Parry. 

John Lepyett. 
Llewellyn Sanders 
John Griffiths. 
John Murray. 
John Phillips. 
Stephen Beddoe. 
John Jones. 

Isaae Watson. 
John Watson. 

H. G. Pearce. 
Thomas Jenkins, 
William Wilson. 
William Bath. 
James Pritchatd, 
John Harris. 
Joshua Binding. 
George Fisher. 


William Williams. 
Henry Idwards. 
John Banfield. 
William Jenkins. 
John Crew. 
Emanuel Crew. 
Edwin Beddoe. 
Edwin English. 
Jenkin Pritchard, 
'Thomas Hilman. 
William Wilkins. 
William Lewis. 
David Jenkins. 
William Hughes. 
'Thomas Prosser, 
Moses Bryant. 
James Lcwis. 
George Lewis, 
John Cusney. 
William Jones, 
Elijah Binding. 
Enoch Binding. 
William Davies. 
William John. 
John Williams. 
John Wilton. 


.JJonathanEdwards. William Wilton, 


Joseph Nicholson. 
James Brembleby, 
George Pike, 
John Harris. 
Edward Holder. 
John Williams. 
Jonathan Wolley. 
Thomas Booth. 
Benjamin Britton, 
David Bailey. 
John Phillips. 
Charles Hale. 
Henry Court. 
William Williams. 
'Thomas Bremble, 
George Robins. 
Hopkin Davies. 
Abraham Watson, 
Daniel Wilkins. 
George Gough, 
Charses White. 
William John. 
Henry James. 
Will Saunders. 
Steward Thomas, 


Y mae llawer eíto heb eu cael, 








CAN, &c. 





Yn ardal RisCA y mae mawr hiraeth 

O waith colli'r meibion mwyn ; 
' Eu gwragedd gweddwon ymgyfarfyddant 

Wrth eu gilydd— —dyma'u cwyn ; 

Mi gefais golled annyoddefol, 
Colli 'mhriod oddiar y llawr ; 

Efe a hedodd tua'r beddrod, 
Trist u thrymaidd wyf yn awr; 


Ereill raì o'r ienctyd hawddgar, 
O'r fath brudd-der oedd i ni, 
Ga'dd eu clwyfo, nes mawr gwyno, 

Ac uchel waeddi ag oeraidd gri ;. 
Rhai a gawsant ddod yn ddiau 
Gan yr angeu'n fyw i'r lan; 
Ond mhen 'chydig bach o amser 
Fe'u hebryngwyd i'r un man. 


Dyma'r lle y gellir gweled 

Yn dra amlwg afr Duw, 
Llawer ereill ga 'dd FU i yfo, 

Ond fe'u eadwyd:hwy.yn fyw, 
'R wy'n gobeithio bydd hi'n fendith. 
“ Vr gym 'dogaeth, fawra mân, 
Iddynt beidio byw'n afradlen, 

Ac annuwiol fel o'r bla'n. 


Mewn gwaith glo yn mhwl h.y Risca. 
Rhifwyd oriau rhai'n i ma's, 

'Trwy enynfa dân ddychrynllyd, 
Yno darfu 'u bywyd bas, 

Er bod yno a'u fraed yn rhyddion, 
Nid oedd moddi ddianc ddîm ; 

Gorfod ufuddhau'n ddiaros 
I angewglasu'i gleddyf llym. 


$ 


Y bore cyntaf yn mis Rhagfyr,. 
O mor drymed cofio'r tto! 
A thorcalonus iawn yw adrodd — 
Y damp a daniodd mewn gwaith glo 5... 
Un fil wyth cant.a thri ugain 
O oedran cyfan lesu eu, 
Oherwydd hyn y gwelir dagrau 
Yn llifo'r llawr gan lawer llu. 


Yr elfen dan a dorodd allan 
Fel taran yn y cwmwl fry; 
Nes llosgi'n greulon luo ddynion,. 
Pwy al? âdirnâd fel y bu ?' 
Pawb ni laddwyd âr y funud, 
Ffoent am eu heinioes wiw, 
Ond er hyny methodd amryw: 
Dd'od oddiyno.i'r lan yn fyw. 


Mi ddych'mygaf. glywed lefain. 
Yr ymddifaid mân yn nglyn, 

Gan ddweyd, Mam, beth ddaw o.lionom ?' 
Coll'som dad de flyddlon in ; 

Clywaf chwaer mewn ardal arall 
Yn dweyd a'i chalon fach yn flin, 

Fy anwyl frawd aeth bant oddiwrt! hym, 
Gan y UD yn wael ei lun. 


O ieuenctyd, dwys feddyliwch 
Mewn difrifwch am y MON, 

Yn enwedig chwi sy'n gweithio 
Dan y ddaear mewn gwaith glo 

Llefwch beunydd am bŵrod rwydd, 
Rhag y dygwydd felly ì chwr, 

Maes o Ìwybrau erchyll pec hod 
Trowch ar frys, O ie'nctyd cul. 


'Rol yr ie'nctyd hawddgar hyfryd 
Y mae galar mawr yn wir, 








4 


San berth'nasau a ehym'dogion, 
Fe bery'r galar hwn yn hir ; 
'Does modd, er ceisio, eu hanghofio, 
Hyn wnaeth effaith dwfn iawn 
Ar feddyliau trwy'r gym'dogaeth, 
Gwelir hyn y bore a'r nawn. 


'Reedd rbieni am blant mwyngu 
'N uchel waeddi 'n oer ea cri, 
Meddai'r mamau'n wylo dagrau, 
Pa le mae'n bechgyu anwyl ni ? 
Gwragedd, am eu gwyr mwyneiddlan, 
Oedd yn ochaiu dan fawr lo's, 
Hyn wnaeth ddychryn i'r holl werin 
Oedd yno pan yr aeth yn nos, 


Cofir am y ddamwain yma 
Dros amryw o flynyddoedd maith, 
Wrth.feddwl am yr holl eneidiau 
Ga'dd fyn'd i dragwyddoldeb maith; 
Rhai aeth y boren fel arferol, 
I'w gwaith mewn iechyd oll ì gyd, 
A chyn y nos yr un diwrnod, 
Caent fyned i'r anfarwol fyd. 


Gweddiwn bawb yn ddyfal bennyad, 
Ar Grist am grefydd yn ei grym, ; 
Ymdrechwn fod yn hollol barod, 
Cyn delo dyrnod angau llym ; 
Os byddwn felly nid rhaid ofni, 
Na chawn ni wynfyd nefoedd wen, 
I ganu'r anthem yn ddiorphen, 














Yn ngwlad y wledd mewn hedd, Amen. 








